


6 


GG Gyd idr atn. YY CAW FU Ng — “o 
4 Ŷ 
- z _ — z o 


hw 


CAN NEWYDD, 


YN RHODDI 
ne Ebywyd a Ebyodd- 
efaimnu Crist, &c. 





TTon.--Tir Canaan. 





Fy mwyn a inii dewch ynghyd, 
TI gyd, trwy'r byd, heb oedi, 


; 'Rwyf am eich arwain, heb pacâd, 


Ar fforddi wlad goleuni; 


'Rhon sy'n llifo'o fêl a llaeth, 


Gwlad helaeth, lawn o hawddfyd, 
Y 'nghwmpni'r Oen, os yno'r awn, 
Ei foli gawn mewn gwynfyd. 
Paradwys, Paradwys, 
Caersalem wiw Baradwys, 
Cawn foli Duw â'r delyn aur, . 
Yn nysglaer lon Baradwys, 


Mae mil o rwystrau ar fy nhaith, 
A dyrus faith flinderau, 

, Ond yn y nef ar ben y bydd 
Pob chwerwon brudd ofidiaa ; 


A Uaf cario palmwydd yn lle cledd, 


Y ngwlad y wledd ddiddarfod, 








2 


A chanu heb flino fawl i'r Oen, 
Ffarweli boen a thrallod. 
Paradwys, Paradwys, 
Caersalem wiw Baradwys, 
Cawn foli Duw â'r Delyn aur, 
Yn nysglaer lon Baradwys. 


Fy nghysur yn yr anial hyn, 
Yw cofio bryn Calfaria, 
Lle dofodd Iesu ddwyfol lid 
Tan bwys a gofid mwya'; 
Gwirionedd pur diysgog yw, 
Fod Iesu'n Dduw galluog, 
Fe ddaeth i'r byd wrth angenrhaid, 
1 gym'ryd plaid yr euog, 
Am hyny bydd canu, 
Diwisol fawl i'r Iesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen, 
Daeth ar y pren i'n prynu, 


Dyoddefodd hoelio ei ddwylo a'i draed, 
A thywallt gwaed ei galon, 
Ar bren y groes, rhwng dae'r a ne', 
Yn lle'n pechodau mawrion ; 
Fe yfodd yno, ar ein rhan, 
Bob dafn o'r cwpan chwerw, 
Cawn ninau byth mewn nefol hwyl, 
Ro'i mawl i'w anwyl enw. 
Am hyny bydd canu, 
Dewisol fawl i'r Iesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen, 
Daeth ar y pren i'n prynu, 





3 


Mae enw Crist, i'w anwyl saint, 
Fel ennaint tywalltedig, 

Dawrr caeth yn rhydd o fan ei bwn, 

. Yn enw hwn yn unig; 


' Crist oedd y tân, gynt yn y berth, 


Mae'n werth adgoffa'i wyrthiau, 


Yn llosgi'n llym, heb wneud ei ol, 


Y nghanol ei changhenau. 
Am hyny bydd canu, 
Dewisol fawl i'r Iesu, 
Heb dewi byth trwy'r nefoedd wen, 
Daeth ar y pren i'n prynu. 


Mae yn ei fywyd sanctaidd ef, 


Y ffordd i'r nef yn barod, 
Ac yn ei hynod farwol loes, 
Y tâla roes tros bechod ; 
Yn ei ddyrchafiad at y Tad, 
Mae profiad diamheuol, 
O'i anfarwoldeb hyfryd wedd, 
'Tu draw i'r bedd dinystriol, 
Am hyny bydd canu, 
Dewisol fawl i'r Iesu, 
Heb'dewi byth trwy'r nefoedd wen, 
Daeth ar y pren i'n prynu, 


Mae Crist yn eiriol yn y nef, 
Rho'wn ninau'n llef yn llafar, 
Am nerth ei ras i gadw'r iawn, 
Ffordd uniawn ar y ddaear; 
Ac am Iesu Grist yn rhan, 
I'n tynu i'r lan o'r tonau, 








U 
| 

Ŵ 
' 


| 





4 


O ganol gwasgfa blina' bloedd, 
Sef ingoedd afon angau. 
Âm liyny bydd canu, 
Dewisol fawl i'r lesu, 
Heb dewî byth trwy'r nefoedd wen, 
Daeth ar y pren i'n prynu. 


O. MEIRION, ac E. Jons, 
A'i cant, 


DIWEDD. 





Gr 


T. PRICE, ARGRAFFYDD, MERTHYR, 











